FFORDD 


BYWTD    TEAGYWYDDOL, 


A    UDABLUNIK     YN    YK 


YSCRYTHYRAU    SAIMTAIDD. 


"  Chwillwch  yr  ysgrythyrau  ;  canys  ynddynt  hwy  yr  ydych  chwi  yn  meddwl 
■casl  bywyd  tragywyddol :  a  bwynthwy  yw  y  rhai  sydd  yn  tystiolaetbu  am 
'ilaoaf  fi  :  oud  ni  fynwcb  cbwi  ddyfod  ataf  fi,  fel  y  caifocb  fywyd." — Crist. 


€!AN  JOHN   DAVIS,  MERTHYR. 


MERTHYR -TYDFIL: 
&R«RAFFWYD  AC  AR  WERTH  GAN  J.  DAVIS,  GEORGETOWN; 

AR    WERTH    HEFYD 

'•an  y  Saint  yn  gyfTredinol,  a  llawer  o  Lyfrwertbwyr, 
«rwy  y  Dean  a'l  Gogledd. 

1850.  IFrk  U- 


FFOEDD 


BYWYD    TEAGYWYDDOL. 


isiu  oes  dim  yn  fwy  ei  bwys  na  bywyd  tragywyddol.  ChwiliS' 
\r  lioU  hil  ddynol  am  dano  uiewu  rhyw  ddull  neu  gilydd.  Mae" 
y  pugan  yn  clnvilio  am  dano  mor  ffyddlawn  ac  onest,  ag  ydyw 
y  Cristion  ;  a  thybia  y  naill  y  gall  ef  ei  feddu  yn  uystal  ^'r 
Hall.  I  gyrhaedd  bywyd  tragywyddol  y  cymmer  gwragedd  eu 
llosgi  gyda  chyrff  marw  eu  gwyr,  ac  y  laflant  eu  plant  i'r  Ganges 
a  than  olwyninn  Juggernaut;  ac  i  gyrhaedd  yr  un  pelh,  y 
poena  Crislionogion  Cymru  gyda'u  gwahanol  grefyddau  yn  yr 
eglwysi  a'r  capeli.  Mae  pawb  yn  cytuno  fod  bywyd  tragywyddol 
iV  gael;  ond  ni  chytunant  yn  ngbylch  pa  beth  ydyw,  nac  ya 
ngbylch  y  ffordd  i'w  feddu.  Penderfyna  pob  un  y  gellir  ei 
feddu  yn  ei  ffordd  ei  hunan.  Mae  y  pagan  mor  benderfynol 
a  ffyddiog  ag  ydyw  y  Cristion  ;  a  rhodda  y  naill,  fel  y  Hall, 
dysliolaelhau  wrth  farw,  am  eu  gobaith  o  wlad  well.  Cymmera 
y  pagan  ei  lerthyru  am  ei  atbrawiaetb  mor  gynted  a'r  Cristion, 
OS  nid  cynt;  mae  y  ddau  yn  barod  i  selio  eu  tystiolaeth  a'u 
gwaed.  Os  mai  gwneyd  aberthiadau  mawrion,  selio  tystiolaeth 
a  gwaed,  marw  yn  heddychlawa,  &c.,  yw  yr  arwyddion  fod  dyii 
ar  y  fiForud  i  fywyd  tragywyddol,  mae  y  pagan  ar  gystal  ffordd  a'r 
Cristion ;  ond  ni  chred  y  Cristion  fod  y  pagan  yn  iawn,  na'r 
^agau  fod  y  Cristion.  Tra  y  cred  un  mai  y  Beibl  yw  y  ffordd, 
cred  y  Hall  mai  rhyw  lyfr  arall  ydyw.  Mae  pethau  fel  byn  yn 
arwttin  llaweroedd  i  benderfynu  nad  yw  bywyd  tragywyddol  ond 
rhyw  hen  ffiloreg,  ac  nad  oes  neb  yn  gwybod  dim  yn  ei  gylcb. 
Ond,   etto,-  gan  nad   oes  sicrwyJd  gaii  y  dosparth  olaf  hwn  nad 


s 

■OSS  bywyd  tragywyddol  yn  bod,  dylent  fod  yn  bwyllog  i  gcm- 
•demnio  ereill,  oblegid  medda  ereill  gyromaint  o  wybodaeth  S, 
bwythau.  Dichon  y  gall  y  pagan  neu'r  Ciistion'  yn  eu  ffydd- 
londeb,  daro  eu  troed  wrtb  ddrws  y  bywyd  ;  tra  na  fydd  gobaith 
iddynt  hwy,  o  herwydd  eu  hanghrediniaeth. 

Yn  wir,  yn  gyinmaint  a  bod  y  pagan  vn  rahell,  a  ninnau  yn 
byw  yn  "  ngardd  Cristionogaetfi,''  priodol  yw  chwilio  pa  faint  a 
vijT  Cristionogion  ynghylch  eu  bywyd  tragywyddol  hwy,  gaa 
adael  Uonydd  i'r  pagan.  Mae  bywyd  tragywyddol  y  Cristion- 
ogion i'w  farnu  yn  ol  y  Beibl,  yr  liwu  a  ddywedaut  sydd  yn  lyfr 
anflaeledig-.  Credant  mai  yn  yr  Hen  a'r  Newydd  Destamentau 
yn  unig  y  mae  cael  bywyd  tragywyddol,  ac  nad  gwiw  i  neb 
ymofyn  am  dano  mewn  un  He  arall.  Yr  oedd  pobl  yn  amser 
lesu  Grist  yn  union  o'r  un  farn,  gyda  hyn  o  wahaniaetb;  sef 
fod  y  Cristionogion  yn  credu  fod  y  bywyd  tragywyd.lol  yn  y  ddau 
Des^tament,  tra  y  credai  y  Ueill  mai  yn  yr  Hen  Destament  yn 
unig  y  gellid  ei  gael.  Ond  yr  ydym  ni  yn  ammau  opiniwn  felly, 
am  ei  fod  yn  groes  i'w  Beibl  hwy  eu  bunain.  Dywedai  Ies« 
Grist  wrth  y  crefyddwyr  gynt  fel  hyn: — "  Cbwiliwch  yr  ysgryth- 
yrau  :  cauys  ynddynt  hwy  yr  ydych  chvi  yn  meddwl  cael  bywyd 
tragywyddol;  a  hwynt  hwy  yw  y  rbai  sydd  yn  tystiolaetbu  am 
danaf  fi,  Ond  ni  fynwch  chwi  ddyfod  ataf  fi,  fel  y  caffoch 
yywyd,"  {la-dM  v,  39,  40).  Yr  oedd  y  bobl  hyny  yn  meddwl,  fel 
y  Cristionogion  yn  awr,  mai  yn  yr  ysyrythyrau  yr  oedd  cael 
bywyd  tragywyddol;  ond  dangosa  Ciist  ntai  ynddo  Ef  y  mae 
cael  bywyd,  ac  nid  mewn  un  lie  arall.  Mae  yn  wir  fod  yr  ysgry- 
tliyrau  yn  tystiolaetbu  am  lesu  Grist,  ond  tystiolaetbu  y  maent 
mai  yuddo  Ef,  ac  nid  ynddynt  hn-y,  y  mae  cael  bywyd  tragyw- 
yddol. Nis  gall  fod  un  bywyd  mewn  papyr  ac  inc ;  ond  gall  y 
cyfryw  dystiolaethu  pa  le  mae  bywyd  i'w  gael ;  a  dyna  i  gyd  a 
wna  yr  ysgrythyrau.  Mae  yr  ysgr\nhyrau  yn  fuddiol  iawn,  ynte, 
nid  er  rhoddi  bywyd  tragywyddol  eu  hunain,  ond  er  dangos  pa  le 
y  gellir  ei  gael.  Wei,"  cbwiliwch  yr  ysgrythyrau,"  anwyl  Grist- 
ionogion  ;  ond  peidiwch  meddwl  tnwy  mai  yn  yr  ysgrythyrau  j 
mae  cael  y  bywyd  tragywyddol  :  tystiolaetbu  mae  yr  ysgrythyraa 
am  y  ftordd  i'w  gael,  sef  trwy  ddyfod  at  lesu  Grist  yn  y  dull  a 
ddesgrifia  yr  ysgrythyrau.  Y  mae  "  chwilio  yr  ysgrythyrau''  yn 
dda,  pnd  y  mae  myned  at  Grist,  fel  y  caffom  fywyd^  yn  Uawe; 
{a»u  gwell. 


4W 

<lfcd   ««»!n   myneil   at  Tesu  Grist  1  ymofj'n  bywyd  tragywyddolV„ 
"SfdJui  yii  dJ'i  "  chwilio  yr  ysKrythyrau,"  er  cael  nllaii  pa  beUi 
yiv  y  hywyd  hwnw.     Mae   yr    ysgmhyrau,  yri  ueillduol  y  Tesl- 

trfiit    Ne«ydd,   yn  tystiolaethu   yn  eglur  yn  ei  gylch;   a   cliaa 
! /liy,  "  chniliwch   yr  ysgrylhyrRn."     Vn   Io<»ii    xvii,  3,  dywedir,- 
''"A  b>i»  yw  y  hifwyd  traciywiiddol,  iiidvnt  dy  adnaiujd  di  yr  uuia 
■wtr     Dduw,  a'r  Invn  a  Miit'ouaist  ti,  lesu  Giist.''     Yd  awr,  gwelir 
itvui  :iiiiiHiii)d  Diiw    a'i    Fab    lesu  Grist,  y\v  y  bywyd  Irugy \vy«Ulol, 

i.(?  iiid  dim  arull.  Y  sawl  a  wyddai  oveu  sydd  wedi  liei'uiu  j 
gfirriiiu,  ac  y  mae  yn  rhesyinol  eu  bod  yn  wir.  Mid  gwiw  gadael 
'jpfniyiiau  dynion  i  gael  y  flaennriaelh  ar  ddywediad  peudaut ^ 
iiisu"  Grist:  "  Hyn  yw  y  bywyd  tragywyddol,"  meddai  ele,  "sef 
iijilyftt  dy  ndnahud  di  yr  utiig  wir  Dduw,  a'r  hwn  a  anfbnaist  li, 
lesu  Grist''  'I'rwy  chwiijo  yr  ysjirythyrau  yn  mbellauh,  gwelir 
yn  iVlriih.  xi,  27^  "  nnd  edwyn  neb  y  Tad  ond  y  Mab,  a'r  hwn  yr 
swyllysio  y  Mabei  ddadgudiiio  iddo.''  Os  gellir  adwaen  y  Mab,. 
deuir  i  adwaeu  y  T<id  befyd ;  canys-  addawa  y  Mab  ei  ddad- 
guddio.  O  ganlyniad,  nid  oes  achos  i  neb  ofni  iius  gall  gael- 
bvAvyd  tragywyddol,  ond  cael  a<inabyddinelb  o  fesu  Grist. 

Bellacl),  wedi  cael  yr  yssirytliyrau  i  dystiolaeiriu  niai  adnabod* 
y".  Tad  ar  Mab  yw  y  bywyd  tragywyddol,  ac  y  gellir  adnabod  y 
Tad  tr«y  y  Mab,  cann  ch^vilio  yr  ysgrythyrau  yn  nesuT,  er  cael 
ailan  pa  beih  sydd  i'w  olygu  wrth  adnabod  y  Tad  neu'r  Mab?" 
Yn  Math,  xvi,  15  —  19,  gofyna  lesu  Grist  i'w  ddyscyblion,  ar  ol 
olywed  fod  y  bobl  yn  dweyd  mai  el'e  oedd  loan  Fedyddiwr,  Elias, . 
Jeremias,  neu  un  o'r  prophnydi,  "  Ond  pwy  meddwch  cbwi  ydwyf 
&f  A  Simon  Pedr  a  atebodd  ac  a  ddywedodd,  Ti  yw  Crist,. 
Mab  y  Dun"  hyw.  A'r  lesu  gan  ateb  a  dywedodd  wrtho,  Gwyn 
dy  I'yd  di,  Simon  mab  Jonas  ;    canys  nid  ciy  a  (jivued  a  ddadgudd- 

odd  hyn  i  ti,  ond  fi)  Nhad  yr  hwn  sydd  yn  y  nefoedd.     Ac  yr 

■  dwyf  fitinau  yn  dywedyd  i  ti,  mai  ti  yw  Pedr,  ac  ar  y  fffaig  hon 
yr  adeiladaf  fy  eglwys  ;  a  phyrth  uffern  nis  gorchfyganthi."  Yn 
awr,  fe  welir  fod  Pedr  yn  gwybod  yn  ddian)niliPuol,  mai  Crist  = 
oed.l  Mab  y  Duw  "byw  ;  ond  nid  yn  y  ffordd  gyffreJin  y  daeth 
pedr  i  adnabod  Crist,  eitbr  trwy  ddadguddiad  oddiwrth  ei  Dad. 
Fe  wyddai  pawb  mai  "mab  y  saer"  ydoedd,  canys  yr  oedd  cig  a 
gwaed  (neu  ddynion;  yn  medru  dadguddio  byny;  ond  nid  allai 
neb  vybod  mai  Efeoedd  Mab  y  Duw  byw,  lieb  ddadguddiod  oglur 
«-r  nefoedd,   yn  dywedyd,  "Hwn  yw    fy  anwyl  Fab,  yn  yr  Lwa. 


■.y'm  boddlonwyd."  At  y  graig  hon  o  ddadguddiad  yr  oedd  Crist 
-yn  myned  i  adeiladu  yr  eglwys.  Nid  oedd  gwiw  iddo  ei  hadeiladu 
ar  un  sylfaen  arall.  Hon  oedd  "sail  yr  apostolion  a'r  pro- 
phwydi,"  a'u  sail  hwy  oedd  gwybodaeth  a  dadguddiad. 

Wei,  meddai  rhywun,  os  mai  adnabod  Crist  yn  yr  un  dull  a 
Phedr,  yw  y  bywyd  tragywyddol,  pa  fodd  y  gall  neb  yn  yr  oes 
hon  ei  adnabod,  acyntau  yn  y  nefoedd.  Mae  yn  wir  y  dywedir 
raai  adnabod  yw  y  bywyd  tragywyddol,  ond  pa  fodd  y  niae  yn 
bosibl  i  neb  adnabod  lesu  Grist  yn  y  dull  hyny,  yn  yr  oes  hon, 
pan  nad  yw  Daw  yn  llefaru  o'r  nefoedd  wrth  neb,  Ond  cofied  y 
cyfryw  nad  oedd  yr  Ysbryd  Glan,  neu  y  Dyddanydd  arall,  ddiin 
wedi  ei  ddanfon  i'r  byd  y  pryd  hwnw.  Gwaith  yr  Ysbryd  Glan 
oedd  tystiolaeihu  am  lesa  Grist,  raai  efe  yw  Mab  y  Duw  byw 
(loan  XV  a'r  xvi);  ac  yn  1  Cor.  xii,  3,  dywedir  "  Ni  all  neb 
ddywedyd  yr  ArcjJwydd  lesu  [neu  raai  efe  yw  Mab  y  Duw  byw], 
eithr  trwy  yr  Ysbryd  Glan.''  Yr  Ysbryd  hwn  sydd  yn  cyd-dyst- 
iolaethu  ag  ysbrydoedd  dyscyblion  Crist,  eu  bod  yn  blant  i  Dduw, 
ac  yn  gyd-eJi/'eddion  a"i  Fab.  Hwn  sydd  yn  egluro  dyfnion 
bethau  Duw,  ac  yn  mynegi  o  feddwl  y  Tad  a'r  Mab.  Mae  ffordd, 
ynte,  i  adnabod  mai  Crist  yw  yr  Arglwydd,  irwy  yr  Ysbryd 
•(i1an,  hob  achos  i  Dduw  lefnru  ei  hun  o'r  nefoedd.  Mae  y 
Dyddanydd  arall  yn  gwneyd  hyny  drosto. 

Felly,  gwelir  fod.yr  ysgrythyrau  yn  tystiolaethu  raai  adnabod 
Crist  yn  Fab  Duw  yw  y  bywyd  tragywyddol,  ac  y  gellir  adnabod 
Crist  trwy  yr  Ysbryd  Glan,  yn  ddadguddiadol.  Nid  yw  credu 
yn  Ngbrist  yn  ddigon,  ond  rhaid  ei  adnabod  ef  trwy  y  Dyddan- 
ydd arall.  Dyna  yw  tystiolaeth  yr  ysgrythyrau.  Pan  fyddo 
rbywun  yn  derbyn  yr  Yshrvd  Glan,  y  mae  yn  cael  prawf  raai 
Crist  sydd  yn  ei  ddanfon,  ac  mai  efe  yw  yr  Arglwydd  ;  yna,  yn 
ol  yr  ysgrythyrau,  mae  dyn  ar  y  fTordd  i  fywyd  tragywyddol. 

Yn  awr,  gan  ein  bnd  wedi  dyfod  o  hyd  i  ben  pellaf  y  tfordd  i 
fywyd  tragywyddol,  yn  ol  desgrifiad  yr  ysgrythyrau,  cawn  bar- 
hau  i'w  chwilio  yn  rahellach,  fel  y  gallwn  yn  y  diwedd  ddyfod 
o  hyd  hefyd  i  ddechreu  y  ffordd  gul,  ond  beuditbiol  hon,  Yr 
ydym  wedi  dyfod  mor  bell  yn  ol  ar  hyd-ddi,  fel  ag  i  wybod 
mai  yr  Ysbryd  Glan  sydd  yn  dadguddio  lesu  Grist  a'i  Dad  ;  ac 
yn  nesaf  cawn  chwilio  yr  ysgrythyrau  er  cael  gwybod  pa  befh 
yw  yr  Ysbryd  Glan,  a  pha  un  a  ellir  ei  dderbyn  yn  awr  ai  peidio  ; 
.«c  OS  gellir,  yn  mba  fodd.     Rhynbeth  yw  yr  Ysbryd  Glan  a  all 


ddvfod  o'r  nefoedd  i'r  ddaear,  a  llanw  personau  ami  A'r  hyn 
«ydd  yn  oi  gyfansoddi  ef  ei  hun.  (Act.  ii,  4).  Mae  yr  YsbryJ 
jn  elfea  i  feJyddio,  yn  gystal  d  dwfr  (pen.  i,  5).  Nid  yw  dwfr 
yn  debyg  i'r  ddaear  na'r  awyr,  ond  y  mae'r  tri  er  hyny  yn 
sylweddau  ;  ac  os  y  w  yr  Ysbryd  yn  wahauol  i  ddira  a  wyddom 
ni  am  dano,  nid  yw  hyny  yn  un  prawf  nad  yw  yr  Ysbryd 
Glan  yn  sylwedd.  Pa  fodd  y  gall  dim  lanw  gwagle  ?  sylwedd  yn 
anig  sydd  yn  llanw.  Os  nad  aeth  rhywbeth  sylweddol  i  mewn  i 
demlau  y  dyscyblion  ar  y  Pentecost,  pa  fodd  y  dyweda  Lac 
iddynt  gael  eu  "llanw?"  Hefyd,  os  nad  yw  yr  Ysbryd  Glan 
yn  sylwedd,  pa  fodd  y  mae  Duw  yn  myned  i'w  dywaiU  ar  bob 
cnawd^  yn  y  dyddiau,  diweddaf  ?  a  pha  fodd  y  gallai  neb  wybod 
eu  bod  yn  ei  dderbyn  ?  Pa  fodd  y  gwyddai  loan,  ar  ynys  Pat- 
mos,  ei  fod  "  yn  yr  Ysbryd  ar  ddydd  yr  Arglwydd,"  os  nad  oedd 
rhywbeth  sylweddol  yn  ei  amgylchynu  ?  Mae  yn  rhesymol,  ynte, 
fod  yr  Ysbryd  yn  sylweddol,  ac  y  gellir  j^wybod  am  ei  bresenoldeb, 
Yn  awr,  etto,  pa  beth  y  w  yr  Ysbryd  Glan  o  ran  ei  swydd  a'i 
waith  ?  Cawn  yr  ysgrythyr  i  ateb.  "  Ond  pan  ddei  efe,  sef 
Ysbryd  y  gwirionedd,  efe  a'cli  tywys  chwi  i  bob  gwirionedd : 
canys  ni  lefara  o  bono  ei  hun,  ond  pa  bethau  bynag  a  glywo,  ^ 
jefara  efe  :  a'r  pethau  sydd  i  ddyfod,  a  fynega  efe  i  chwi"  (loan 
ivi,  13).  Etto,  "  Eithr  eglurhad  yr  Ysbryd  a  roddir  i  bob  un 
cr  llesad ;  canys  i  un  trwy  yr  Ysbryd,  y  rboddir  ymadrodd 
doethineb ;''  ac  i  arall  ymadrodd  gwybodaeth,  ffydd,  dawn  iachau, 
gwneuthur  gwyrthiau,  prophwydoliaeth,  &c.  (I  Cor.  xii,  7 — 10.) 
"  A'r  boll  bethau  hyn  3'  mae  yr  un  a'r  unrhyw  Ysbryd  yn  eu 
gweithredu,  gan  ranu  i  bob  un  o'r  neilldu  megys  y  mae  yn 
ewyllysio,''  (adu.  11).  Dyna  ydyw  swydd  a  gwaith  yr  Ysbryd 
Glan;  ac  os  na  wna  yr  Ysbryd  y  pethau  yna  yn  awr,  pa  faint 
gwell  yw  neb  o'i  dderbyn  ? 

Y  pwno  nesaf  yw,  a  oes  addewid  yn  yr  ysgrythyrau  y  gellir 
devbyn  yr  Ysbryd  Glan  yn  yr  oes  bon  ?  neu,  a  oes  addewid  y 
gall  dynion  gael  eu  "  bedyddio  a'r  Ysbryd  Glan,"  neu  eu  "  geni 
o'r  Ysbryd,''  yn  yr  oes  hon  ?  Os  oes  ffordd,  y  mae  yn  werth 
chwilio  yr  ysgrythyrau  i  gael  gafael  ynddi;  o  herwydd  heb  dder- 
byn yr  Y'sbryd,  nis  gellir  adnabod  y  Tad  a'r  Mab  ;  ac  heb  eu 
hadnabod  hwy,  uis  gellir  cael  bywyd  tragywyddol.  Profa  Pedr 
(yn  Act.  ii,  38,  39),  fod  yr  addewid  yn  cyrhaedd  yr  oes  hon  j 
dywed,  "A  chwi  a  dderbyaiwch  dd  awn  yr  Ysbryd  Glin  ;    canys. 


i  chwi  mae  yJ-  aildewitl,  ac  i'eh  plant,  ac  i  batrb  yn  mhell,  cynnifer 
ag  a  alwo  yr  Arghvydd  ein  Duw  ni  ato."  Gwelir  wrth  hyn  fod 
addewid  i  bawb  yn  mhell  o  dderbyn  yr  uu  Ysbryd  ag  a  dderbynid 
ar  ddydd  y  Pentecost,  i'r  dyben  o  I'edyddio  pawb  trwy  yr  un 
Ysbryd  yn  un  corff(l  Cor.  xii,  13),  yn  ol  addewid  loan  a  Christ 
yn  Math,  iii,  11 ;  ac  Act.  i,  5.  Os  yw  bedyddio  a  geni  o  ddvfr 
i  bariiau  yr  un  fath  er  achub  dyn,  mae  yn  rhaid  fod  y  bedyddio 
a'r  geni  o^r  Ysbryd  \  barhaiiyruii  fath  hefyd  ;  ac  o  ganlyniad, 
mae  yn  rhaid  i  ddynion  dderbyn  yr  Ysbryd  yn  yr  un  dull  yn 
awr  ag  ya  yr  amser  gynt,  onide  ni  allant  fyned  i  mewn  i 
deyrnas  Dduw.  "  Un  Ysbryd"  sydd,  a  hwnw  fel  Duw,  yn  anjj- 
■  liyfnewidiol. 

Wei,  ynte,  os  oes  addewid  yn  yr  ysgrythyrau  i  gael  yr  Ysbryd 
Glan  yn  y  dyddiau  hyn,  tebygol  yw  h^fyd  eu  bod  yn  daugos  v 
ffordd  i'w  dderbyn;  a'r  fforid  i'w  dderbyn  ef  yw  y  ffordd  i 
dderbyn  y  bywyd  tragywyddol.  Chwiliwn  yr  ysgrythyrau,  ynte; 
a  chawn  weled  yn  Act.  viii,  14 —  19,  yr  y-uadroddion  hyn  : — "  A 
phan  glybu  yr  apostolion  yn  Jerusalem,  dderbyn  o  Samaria  air 
Duw,  hwy  a  aufonasant  alyiu  Pedr  ac  loan:  y  rhai  wedi  eu 
dyfod  i  wared,  a  weddiasant  drostynt,  ar  iddynt  dderbyn  yr 
Ysbrj'd  GIS,n  (canys  etto  nid  oedd  efe  wedi  syrthio  ar  neb  o 
honynt;  end  yr  oeddynt  yn  unig  wedi  eu  bedyddio  yn  enw  yr 
Arglwydd  lesu).  Yna  hwy  a  ddodasant  ezt  dwylaw  arnynt,  a 
hwy  dilerbyniasant  yr  Ysbryd  Glan.  A  phan  welodd  Simon 
mai  trwy  osodiad  dwylaw  yr  apostolion  y  rhoddid  yr  Ysbryd 
Glan,  efe  a  gyunygiodd  iddynt  arian,  gan  ddywedyd,  Rhoddwch 
i  mintiau  hefyd  yr  awdurdod  hon,  fel  ar  buy  bynag  y  gosodwyf 
fy  nwylaw,  y  derbynio  efe  yr  Ysbryd  Glan."  Etto,  yn  Act.  lix, 
6,  dywedir,  "  Ac  wedi  i  Paul  osod  ei  ddwylaw  arnynt,  yr  Ysbryd 
Glan  a  ddaeth  arnynt;  a  hwy  a  draethasant  a  thafodau  ac  a 
brophwydasant."  Fe  welir,  fel  y  gwyddai  Simon  yn  bur  dda, 
mai  tr«y  osodiad  dwylaw  yr  apostolion  y  mae  derbyn  yr  Ysbryd, 
ac  nad  gwi»  i  neb  osod  dwylaw  heb  yr  "  awdurdod''  yn  «i 
feddiant,  yr  hon  ni  ellir  ei  meddiannn  ag  arian,  o  herwydd  mai 
rhodd  Duw  ydyw.  Yn  awr,  yr  ysgrythyrau  sydd  yn  tystiolaethij 
y  pethau  hyn  ;  ac  os  yw  Cristionogion  y  wlad  yn  gysson  a  hwy 
©u  hunain,  dylent  gredu  eu  Beibl,  beth  bynag.  Os  dyweA 
rhywun  yn  y  fan  hyn,  nad  oedd  neb  ond  apostolion  j'n  goeod 
dwylaw  yn  yr  amser  gynt,  darllened  y  cyfryw  yr  hanes  (yn  Act- 


6 

ix,  17)  am  Ananias  yn  gosod  ei  ddwylaw  ar  Sanl,  fel  y  llenwid 
ef  &'r  Ysbryd  Gl&ii.  Nii  oes  neb  yn  cyfrif  bod  Ananias  yn 
^apostol  ;  ac  felly  mae  yn  rhesymol  fod  galln  gan  yr  henuriaid 
-yr  un  fath,  onide  buasai  anghen  i  apostol  fod  yn  mhnb  cangen 
o'r  eglwys,  er  gosod  dwylaw  ar  y  bedyddiedigion.  Nid  oedd  dim 
yn  nwylaw  yr  apostolion  a'r  hennriaid,  yn  wahanol  i  ddwylaw 
dynion  ereill,  ond  yn  unig  eu  bod  yn  dal  agoriadau  teyrnas 
nefoedd,  ac  yn  meddu  awdurdod  i  ollwng  i  mewn  a  bwrw  allan* 
Hwynt-hwy  yw  y  rhai  sydd  yn  sefyll  wrth  y  pnrth  cyfvng  i 
dderbyn  pawb  i  mewn  i'r  ffordd  gul  svdd  yn  arwain  i  fywyd 
tragywyddol.  Nid  oedd  yr  apostolion  yn  gosod  eu  dwylaw  ar 
neb  er  derbyn  yr  Ysbryd  Gl&n,  os  na  fyddent  wedi  eu  bedyddio 
&  dwfr  yn  flaenorol,  fel  y  gallwn-  weled  trwy  chwilio  yr  ysgryth- 
yrau.  Rhaid  geni  o  ddwir  yn  flaenorol  i  eni  o'r  Ysbryd,  os  na 
vna  Duw  eithriad,  fel  y  gwnaeth  i  deiilii  Cornelius,  er  symud 
rhagfarn  yr  luddewon  yn  eu  cyleh.  Nid  yw  eilhviad  byfh  i'w 
•chymmeryd  yn  rlieol.  Y  rhcol  yw  liosi,  "  OdJiciihr  geni  dyn 
o  ddwfr  ac  o'r  Ysbryd,  ni  ddichon  ei'e  fyned  i  mewn  i  deyrnas 
Dduw ;''  sef  bedyddio  a  dwfr  yn  g\-ntuf,  ac  a'r  Ysbryd  Gl.in  ac 
a  than  wed'yn. 

Yr  ydym  erbyn  byn,  trwy  chwilio  yr  ysgrvthyrau,  wedi  myned 
mor  bell  yn  ol  ar  hyd  ffordd  y  bywyd  tragywyddol,  nes  dyfod  at 
y  porth  cyfyng  cyutaf,  sef  bedydd  dwfr,  yr  hwn  sydd  yn  arwain 
i'r  ail,  ac  yn  mlaen  ar  hyd  y  ffordd  gul,  sef  ffordd  y  bywyd. 
Mae  swyddogion  mewn  awdurdod  wrth  y  porth  hwn  hefyd  fel 
y  Hall,  a  chanddynt  allweddau  er  gollwng  i  mewn.  Y  porfh 
hwn  yw  y  mwyaf  diystyrllyd  a  berthyn  i'r  deyrnas  yn  ngolwg 
dynion,  ac  ychydig  iawn  sydd  yn  dewis  mvned  i  mewn.  Yn 
hwn  y  mae  geni  o  ddwfr  yn  cyrameryd  lie,  er  parotoi  i  eni  o'r 
Ysbryd.  Yn  y  porth  yma  yr  oedd  lesu  Grist  pan  yn  yr  afon 
gyda  loan,  yr  hwn  oedd  y  portbor  ;  eanys  y  mae  yn  ysgrifenedig 
.<'  Iddo  ef  yr  agorodd  y  porthor,  a"r  defaid  a  glywsant  ei  lais." 
Mae  y  porth  hwn  yn  rhyddhau  pawb  o'u  pechodau;  oblegid 
dyweda  Pedr,  "  Edifarhewch,  a  bedyddier  pob  un  o  honoch  yn 
enw  lesu  Grist,  er  maddeuant  pechodau  ;  a  ehwi  a  dd^rbyniwch 
ddawn  yr  Ysbryd  Glan  (Act.  ii,  38).  Etto,  dywed  Ananias  wrth 
Saul,  "  Cyfod,  bedyddier  di,  a  golch  ymaith  dy  bechodau,  gan 
alw  ar  enw  yr  Arglwydd"  (Act.  xxii,  16);  ond  "nid  bwrw 
yraaith   fudreddi   y  cnawd,  eithr  ymateb  cydwybod  dda  tuag  aj 


9'! 

Dtluw,''  trwy  wneulhiir  ei  ewyllys  ef.  "  Bedydd  edifeirwch,  er- 
madJeuant  peuhodau"  yw  yr  uuig  fedydd  a  ordeisiiodd  Daw  ;  *) 
eiiaa  fod  edifeirwch  yn  gyssyllliedig  anwahiiuol  a  bedydd,  uis. 
gellir  bedyddio  babanod,  oblegid  iia  allant  edifarliau,  ac  am  iiad 
ydynt  wedi  pechu  yn  erbya  neb.  "  Uii  bedydd"  sydd,  a  rhuid  i 
hwuw  giiel  ei  weinyddu  gan  un  sydd  yn  gwybod  ei  fod  yn  was, 
oyfreitlilawn  i  Dduw,  ac  wedi  ei  alw  megys  Aaron.  Nid  yw 
ti-ochiad  ya  f^vy  o  fedydi  na  thaenelliad,  os  ua  fydd  y  gweinydd- 
wr  yn  ineddu  awduvdod;  ac  fe  welir,  tiwy  cbwilio  yr  ysgrythyiau, 
i  Paul  fedyddio  y  deuddeg  yn  Ephesus,  yr  ail  waitb,  o  herwydd 
iiad  oedd  eu  bedydd  cyntaf  wedi  ei  weinydda  gan  waaordeinieuig. 
(Gtvel  Act.  xix,  1 — 7).  Pe  buasent  wedi  eu  bedyddio  gan  loan,, 
ueu  ryw  was  awdurdodedig  arall,  ni  fuasent  yn  auivybodus 
vii  nghylch  yr  Ysbryd  Gl&n ;  canys  ui  anghotiui  loan,  nao  uii 
o  weisioa  Duw,  i  dd.veyd  wrth  bawb  am  dano.  Yr  oedd  dweyd 
am  dano  yu  brif  orcliwyl  iddynt  oil;  canys  hebddo  uis  gallai 
neb  gael  ei  achub.  (Mathew  iii,  II).  Nid  yw  yn  rhesymol  i- 
feddwl  na  chafodd  y  deuddeg  hyn  eu  bedyddio  yu  iawn  o  rau  y 
dull ;  a  rhaid,  gan  hyny,  mai  yr  awdurdod  oedd  yn  eisieu.  Ni 
d'laiifonodd  Duw  uu  o'i  weision  erioed  i  "  eni  o  ddwfr,"  heb 
orcbymyn  iddo  he/yd  bysbysu  am  y  *'  geni  o'r  Ysbryd."  Os  niya 
rhywrai  chwilio  yn  fanylach  ynghylch  y  pwuc  hwn,  darlleneut 
ein  traethawd  ar  Fedyddv  Yn  awr,  dyma  ni  wedi  daugos,  yu 
fv"'  y  porth  cj'fyng  sydd  yti  myned  i  raewn  o  deyrnas  y  tywyll- 
wch  i  deyrnas  y  goleuni  ^  ac  mae  yu  rhaid  mai  hwn  yw  declireu 
y  ffordd  i  fywyd  tragywyddol. 

Ond  cyn  y  gall  neb  gael  ei  fedyddio,  neu  ei  eni  o  dilwfr,  mae 
yn  ofynol  fod  ynddo  rhyw  gymhwysder  i  hyny,  onide  gailai 
pawb  gael  myned  i  mewn.  Yn  nheyrnas  y  tywyllwch  y  maent 
oil  yn  bechaduriaid  j.'wrtbryl'elgar  yn  erbyn  Duw,  am  nad  ydynt' 
yn  ufyddhau  iddo  ;  eiibr  am  blant  b.vehain,  dywedwn,  fel  lesu 
Grist,  "  Eiddo  y  cyfryw-  rai  yw  teyruas  uelbedd.''  Ni  orchym- 
ynodd  lesu  eu  bedyddio  hwy,  eithr  gadawodd  esiampl  i'w  ben- 
dithio;  a  dylai  pawb  sydd  yn  credu  yr  ysgrythyrau,  ac  yn  eu 
chwilio,  ei  ddilya  ef  yn  mhob  peth.  Wei,  ynte,  dangosa  y"" 
ysgrythyrau  y  rhaid  i  bob  dyn  edifarhau  cyn  y  gellir  ei  fedyddio. 
"  Edifarhewch,''  meddai  loan,  "  a  dygwch  ffrwythau  addas  * 
edifeirwch  ;"  •'  a  hwy  a  fedyddiwyd  gauddo  ef  yn  yr  lorddonen,. 
gan   gyffesa   eu   pechodau''   (Math,   iii,  1 — 8).     "Edifarhewch'" 


10 

hefjd  a  ddywed  Pedr  ar  ddydd  y  Pentecost ;  a  chynnifer  flg  "  a 
•dderbyniasant  ei  air  ef  yn  ewyllysgar  a  fedyddiwyd."  Nid  rhyw 
lefain  ao  wylo  yw  edifeirwcb,  ond  penderfyniad  i  adael  yr  hyn 
sydd  yn  ddrwg,  a  rbodio  "  mewn  nesvydd-deb  buchedd."  Nid 
oea  eisieu  rbyw  lawer  o  ainser,  ychwaith,  i  edifarhau  ;  canys  y 
mae  cenym  banes  am  dair  mil  yn  edifarhau  ac  yn  cael  eu 
bedyddio  mewn  ychydig  o  nriau,  ar  ddydd  y  Pentecost.  Mae 
gwybod  y  ffordd  i  edifarhau  yn  ipryu  faiiteisiol  er  myned  i  mewn 
yn  iawn  trwy  y  porth  cyfyii};,  fel  ag  i  gyrliaedd  y  bywyd  tra- 
gywyddol. 

Eithr  cyn  y  i^all  neb  edifarhau,  mae  yn  angbenrheidiol  yn 
gyntaf  iddo  gredu,  fel  y  tystlolaetha  yr  ysgrythyrau.  Dywedir  am 
y  tair  mil  a  fedyddiwyd  ar  y  Pintecost,  "  Hwythau  wedi  clywed 
hyn,  a  ddwys-bigwyd  yn  eu  calon,  ac  a  ddywedasant  wrth  Pedr, 
a'r  apostolion  erf^ill.  Ha  wyr  frodyr,  belh  a  wnawn  ni  ?  A  Pedr 
a  ddywedodd  nrlhynt,  Edifarliewch,  &o."  Heb  ffydd  anmhosibl 
yw  rhyngti  bodd  Duw,  Mae  gallu  gan  bawb  i  gredu  ag  sydd 
mewn  oediai)  a  syiiwyr.  Nid  yr  Ysbryd  Gian  sydd  yn  achosi  i 
neb  gredu,  onide  yr  oedd  holl  ddyscyblion  Crist  wedi  derbyn  yr 
Ysbryd  yn  ilaenorol  i  ddydd  y  Pentecost.  Ar  ol  geui  o  ddwfr  y 
rhoddir  yr  Ysbryd,  ac  nid  un  amser  cyn  hyny- 

Ond  cyn  y  gall  neb  gredu,  mae  yn  rhaid  cael  pregethnr; 
canys  dywed  yr  ysgrythyrau,  "  Pa  fodd  y  credant  yn  yr  hwn  ni 
ehlywsant  am  dano?  a  pha  fodd  y  clywant,  heb  biegethwr?  a 
pha  fodd  y  pregethant,  onis  daufonir  hwynt  ?  *  •  Am  hyny 
ffydd  sydd  trwy  glywed,  a  chlywed  trwy  air  Duw.''  (Rhnf.  x, 
14—17.)  Fe  welir  wrth  hyn  fod  yn  rhaid  wrth  bregelhwr  cyn 
credu,  ac  fod  yn  rhaid  fod  y  pregethwr  yn  ddanfonedig  ac  yn 
meddu  yr  awdurdod,  a'r  trysor  dwyfol,  sef  yr  efengyl,  yn  ei  "  lestr 
pridd ;''  onide,  nis  gall  neb  gael  ei  farnu  am  beidio  ei  gredu. 
Nid  yw  yn  un  prawf  fod  pregeihwr  yn  anfonedig,  o  herwydd  ei 
fod  wedi  davlien  commisiwn  y  deuddeg  apostol,  ac  wedi  dysgu 
ieithoedd,  &c.,  yn  y  coleg.  Os  yw  y  commisiwn  hwnw  yn  perthyn 
jddo  ef,  yna  dylai  yntau  hefyd  aros  yn  Jerusalem,  fel  yr  apostol- 
ion, "  hyd  oni  wisger  ef  a  uerth  o'r  uchelder.*'  (Luc  xxiT,  49.) 
Nid  oes  neb  yn  addas  i  fyned  allan  i'r  byd,  mwy  na'r  apostolion, 
heb  ddevbyn  yn  gyntaf  o'r  nerth  hwnw,  fel  ag  y  byddo  yn  dyst 
i  Dduw  hyd  eithaf  y  ddaear.  (Act.  i,  8.)  Canys  "  yr  efengyl 
hoiy  am  y  deynias  a  breijethir  trwy  yr  hoU  fyd,  er   tyatittlavth  i'r 


IV 

fioH  genedloedd  ;  ac  yna  daw  y  diwedd."  (Math,  xxiv,  I'f.y 
Felly,  nis  gall  un  pregethwr  bregethu  er  tysliolaetk,  oddieithr  ei 
fod  ef  ei  him  yn  dyst;  ac  nis  gall  neb  fod  yn  dys%  heb 
feddu  gwybodaetli  a  sicrwydd ;  "  oblegid  ni  bu  sin  hefengyl  ni 
tuag  atoch  mewn  gair  yn  unig,  eithr  hefyd  mewn  nerth,  ac  yn 
yr  Ysbryd  Glan,  ac  mewn  sicrwydd  mawr."  (1  Thes.  i,  5.) 
Nid  danfon  gweision  i  ddweyd  eu  barn  a'u  meddwl  eu  hunain  j 
mae  Duw,  eithr  i  ddweyd  ei  farn  a'i  feddwl  ef ;  neu  mewn  geiriau> 
ereill,  i  bregethu  er  tystiolaeth, 

Er  mwyn  i  ddynion  beidio  cymmeryd  eu  twyllo  gan  gaa»- 
bregethwyr,  chwilient  yr  ysgrythyrau ;  ac  fe  gant  weled  yno 
pa  fodd  y  mae  adnabod  y  gwir  bregethwr.  Mae  y  gwas  danfon- 
edig  yn  wastad  yn  pregethu  yr  egwyddorion  eyntaf,  sef  y  rhai 
sydd  yn  dechreu  rhai  yn  Nghrist;  megys,  "Edifarhewch,  a 
bedyddier  pob  un  o  honoch  yn  enw  lesu  Grist,  er  maddeuant 
pechodau;  a  chwi  a  dderbyniwch  ddawn  yr  Ysbryd  GlaD,&c.  ;"* 
ac  yna  yn  dysgu  iddynt  i  "  gadw  pob  peth.''  "  Pe  byddai  i  ni,'* 
ebe  Paul,  "  neu  angel  o'r  nef,  efengylu  i  chwi  amgen  na'r  hyn  a 
efengylasom  i  chwi,  bydded  anathema.''  (Gal.  i,  8  )  Arwydd  y 
gau  atbrawon  yw  en  bod  yn  dysgu  yn  amgen,  gan  ddweyd  nad 
oes  eisieu  y  peth  hwn  a'r  peth  arall  mewn  oes  oleu  fel  hon,  ac 
mai  rhyfyg  mawr  yw  i  neb  ddweyd  ei  fod  yn  gwybod  ei  fod  o 
anfoniad  Duw,  a  bod  yr  arwyddion  i  ganlyn  y  credinwyr,  &c.;  ac 
arwydd  y  gwir  athrawon  y  w  eu  bod  yn  dweyd  fod  lesu  Grist  a'i 
apostolion  oil  yn  eirwir,  ac  na  ddylid  pregethu  dim  yn  amgen 
nag  a  bregethasant  hwy.  Wei,  yn  awr,  chwilied  ein  darllenwyr 
yr  ysgrythyrau,  i  edrych  a  ydyw  y  pethau  hyn  felly ;  ac  os 
ydynt,  bydded  iddynt  fyned  at  lesu  Grist,  fel  y  cafifont  fywyd,  a 
hyny  yn  y  ffordd  a  ddesgrifia  yr  ysgrythyrau. 

Yn  awr,  yr  ydym  wedi  chwilio  yr  ysgrythyrau  drwyddynt,  ac 
wedi  gweled  mai  ycbydig  iawn  a  wyr  Cristionogiou  y  wlad  hon 
am  y  bywyd  tragywyddol  a  feddylieut  sydd  yn  eu  Beibl.  Dang- 
osasom  nad  yw  y  cyfryw  fywyd  i'w  gael  yn  yr  ysgrythyrau,  ac 
mul  ydyut  hwy  ddim  ond  tystiolaethu  am  yr  Hwn  sydd  yn  gallu 
rhoddi  y  bywyd  tragywyddol.  Mae  y  by wyd  hwn  wedi  ei  ddangos 
genym  yn  iaith  yr  ysgrythyr,  a'r  ffordd  i'w  gyrhaedd  wedi  ei 
nodi  yn  fanwl,  ynghyd  a  phorlh  y  geni  drachefn,  fel  y  gall 
pawb  eu  canfod,  trwy  fj'ned  yn  gredinioi  ac  yn  edifeiriol  atynt 
dan  arweniiad  gwas  aufonedig   Duw,  sef  un  o  Saint  y  Dyddiaa 


13 

Diweddaf.     Mae  miloeJd  wedi  gwneuthur  felly  yn  yr  oes  hoD,  ac 
wedi  dyfod  i  wybodaeth  o'r  gwjrionedd. 

Mae  pregethwyr  y  Saint  o  ddanfoniad  Duw,  ac  nid  ydynt  yn 
"  efengylu  dim  yn  amgen  :"  am  hyny,  creded  pawb,  edifarbaent, 
a  bedyddier  hwy  er  maddeuant  pechodau,  fel  y  gallont  dderbyn 
yr  Ysbryd  Glan,  fel  y  gallont  adnabod  yr  Arglwydd  lesu,  ac  fel 
y  (iadguddio  yntau  ei  Dad  iddynt ;  canys  « hyn  yw  y  bywyd 
tragywyddol,  iddynt  dy  adnabod  di  yr  unig  wir  Dduw,  a'r  hwn  a 
anfonaist  ti,  lesu  Grist." 


Llwybr  cul  yw  ffordd  y  bywyd, 

Llwybr  croes  i  Iwybrau'r  byd ; 
Cyfyng  yw  y  portli  sydd  iddo— 

Dyfrllyd  fedd  yw'r  maint  i  gyd. 
Trwy  y  dwfr  golchir  pechod, 

Trwy  yr  Ysbryd  gwneir  ni'n  blant, 
A  thrwy  deithio  ffordd  y  bywvd 

Y  gorchfygwD  bob  rhyw  chwant. 

Trwy  yr  Ysbryd  mae  adnabod 

Duw  a'r  Arglwydd  lesu  Grist, 
'Rhyn  yw'r  bywyd  tragywyddol 

Sydd  yn  lloni'r  mwyaf  trist. 
Pwy  sy'n  dewis  derbyn  bywyd  ? 

Doed  at  Grist  i'w  gael  trwy  iydd  : 
Pw^y  fyn  aros  mewn  caetbiwed, 

Tra  y  gellir  dod  yn  rhydd  ? 


•  OBN    OATIS,  ABORAFFrOD,  U8BTU YR-TrUFitl 


